ER CÔF ANWYL A HIRAETHUS 


am fy hen gyfeillion 


Job Danìel Jones a iD? 


—  — 


Hawen Hall, 
RHYDLEWIS. 


CEREDIGION. 
eg so 


BANGOR! 
Argraffwyd gan Samuel Hughes, Pendref Printing Works, High Street. 








Fel 'roedd y ddau o ddydd i ddydd 
Yn myn'd yn wanach, wanach, 

Yn eu Gwaredwr 'roedd eu ffydd 
Yn myn'd yn gryfach, gryfach ; 

Yn hwyr y dydd o'r ochr hyn 
Hedasant at eu Ceidwad, 

Maent heddyw'n mysg y teulu gwyn 
Sy'n nofio yn Ei gariad! 


TD. 
Yr angel gwyn gofnoda'r coll, 
Tra'n rhestru eu diffygion, 
A gollodd ddagrau arnynt oll 
Nes daeth y dail yn wynion! 
JeN(C. 


sr. Ha! Hawen Hall! mae'th enw cu 
Yn codi llu adgofion, . 
Yn dwyn i'r côf yr amser fu 
Pan oedd y blwyddi'n wynion ; 


'Rwy'n cofio'n dda 'r tro cynta” 'rioed 


Y cefais dy groesawiad, 
Pryd hyny'n llencyn ugain oed, 
Diniwed a dibrofiad. 


2. Mi gofiais lawer gwaith cyn hyn 

Y croesaw gan dy feistres, 

Y byd yn oer, gan eira'n wyn, 
A'th aelwyd di mor gynes ; 

Mor siriol oedd dy aelwyd lon 
I mi oedd bron a rhewi! 

Am garedigrwydd gês ar hon 
Ni wnaf, nis gallaf dewi! 


3. Yr hen 70072 bach a welaf 'nawr 

Lle bu'm pryd hyny'n gwledda ; 

Y moethau lu, y croesaw mawr, 
Mi gofiaf fyth tra fydda! ! 

A phawb yn ceisio yn eu tro 
Gael golwg ar y llencyn 

Oedd am gartrefu yn y fro 
I ddysgu plant y dyffryn. 


4. 'Rwy'n cofio'n dda 'r ysgoldy gwiw 


A'r plant yn tyru yno; 

Mi ro'wn, pe meddwn, aur Peru 
Er mwyn eu gweled eto 

Yn dôd ar hyd y ffyrdd mor gul 
Sy'n dirwyn rhwng y llwyni,— 

Y wlad mor ddystaw a Dydd Sul 
A'r gwyn-deg eira arni! 





Î 


Oi 


co 


10, 





. Mor dda 'rwy'n cofio'r Calan gu, 


John Daniel yn ei elfen, 
Pan fyddai'r plant yn cod.'n hy' 
Eu lleisiau am elusen ; 
Yn wâg ni chawsai neb fyn'd 'nôl,— 
Medd ef, “ Mae'n fuddiol cofio 
Daw hâf a thoraeth yn ei gôl 
A llawnder i'n hadfywio !” 


. Ger Hawen Hall mae enwog “stôl” 


Lle mynych bu ymgomio; 

Gwyn fyd pe cawn i fyn'd yn ôl 
I dreulio'r amser eto! 

Yn nghwmni'r cyfaill anwyl, mwyn, 
John Daniel a'i ffraethineb 

Mi deimlais lawer gwaith y swyn 
O gydnaws hoff gymundeb. 


. Mor hyfryd gweled ar eu taith 


Dau briod tyner galon 
Sydd wedi teithio blwyddi maith 
Trwy'r anial fel cariadon ; 

Sy'n teimlo'u cariad yn cryfhau 
Tra'n nesu i dragwyddoldeb, 
Sy'n teimlo 'u bod yn 47, nid dau, 
Mor berffaith yw eu hundeb ! 


. Rhai felly oedd ein cyfaill cu 


A'i anwyl, dlos gydmares : 
Erioed ar ddaear dau ni fu 
A'u cariad yn fwy cynes; 
Pe byddai rhywbeth ddim yn glir 
A ninnau yn petruso 
Dywedai eí “ Nis gwn yn wir— 
Beth ddywed 4427 am dano ?” 


. Ni fu eu taith yn hâf i gyd, 


Nid tywydd têg bob munyd,— 
Haul bob yn ail a gwlaw o hyd 
Ac weithiau storom enbyd ! 
Anwyliaid fagwyd oll mewn serch 
Tu draw i'r llen giliasant, 
Ac er mor anwyl, mab a merch, 
Y rhiaint a'u collasant. 


Ond wedi myn'd mae'r blwyddi cân 
Yn ôl nis gallant ddyfod : 

Mae'u cofio 'nawr i lawer un 
Yn codi byd o drallod, 

Nes cofio hefyd am y wawr 
Dŷr eto ar eu henaid 

Pan gânt ar ol y cystudd mawr 
Gyduno a'u hanwyliaid. 





rr. Pan wywodd Maggie, mawr ei swyn, 

Er gofal mam dyneraf, 

Fel hyn y canai'm cyfaill mwyn 
Yn nghanol hiraeth dyfnaf :— 

'“ Mae cadair wâg o fewn fy nhy, 
Mae hyfryd lais yn fâd, 

Mae lle yn wâg o dan fy mron 
Nas lleinw'r byd i gyd !” 


12. Mae brychau ar glaer deyrn y dydd 

Sy'n taenu ei belydrau 

I swyno pawb, y llon a'r prudd, 
Mewn byd o gyfyngderau ; 

Fe gwyd mor gain bob boreu gwyn, 
'Does neb ei frychau'n cofio ! 

Goreuro wna bob pant a bryn 
Sydd yn eu wenau'n nofio. 


13. Fy nghyfaill oedd fel heulwen fry 
Ar bawb yn siriol wenu— 

Nid heb ei frychau ! Pwy a fu ?— 
Tra'n ceisio canlyn Iesu; 

Ac os bu iddo golli ei droed 
A syrthio unrhyw adeg 

Y sawl fu'n byw heb lithro erioed— 
Cyfoded hwnw gareg ! 


14. Hen ffrynd caredig, cynes, cu! 

Mor barod oedd ei awen! 

Yn noddwyr cry',bu ef a'i dŷ Î 
I achos Duw yn Hawen ; Ì 

Teg, gysegredig, swynol fan | 
Lle ganwyd mân fy mynwes! 

'Trwy Gymru lân 'does le na llan | 
I mi mwy hoff ei hanes. 


15. 'Rwy'n gwel'd yn glir yr hên “ Gôr Magr” 

Ac yno mae John Daniel 

Yn fyw o flaen fy llygaid 'nawr 
Yn eistedd yn ei gornel! 

Mae cenad Nef yn traethu'i lên 
Am hyfryd ddydd i wawrio, u 

J. D. yn ddystaw'n dweyd “ Amen!” 
A'r dagrau i lawr yn treiglo. 


y 


Bethesda, Arfon, Tachwedd 5ed, 1900. Y 


16. 


— 
co 


19. 


20. 


Bendigaid fan! yr hen Gôr Mawr! 
'Rwyt tithau'n haeddu'th gofio 
Am rymus wŷr, ac ambell gawr, 
Fu gynt yn eistedd yno 
Yn gwrando'n astud weision Iôn 
Ei sanctaidd Air yn darllen, 
Neu nerthol ŵr yn llôn ei dôn 
Yn sôn am '' Paul yn Athen 1 


'Rol gweddi fêr a chanu tlws 
Mae pawb i dref yn cychwyn, 
Yn nesu'n araf tua'r drws 
A minnau yn eu dilyn ; 
Ond wrth fyn'd heibio'r gornel glyd, 
Eisteddle mor ddymunol, 
Dywedai wrthyf, “ Gwyn ein byd ! 
Ond oedd e'n dda rhagorol!” 


. Y sêt yn awr yn orlawn sy', 


Gwŷr parchus yn ei llenwi, 

Ond gwâg i mi yw'r fan lle bu 
Hoff geraint yn addoli ; 

Maent hwy yn mysg “ y dyrfa lân 
Nas dichon neb ei rhifo,” 

Yn canmol grâs mewn peraidd gân— 
John Daniel yn cyduno! ms 


A chorph ei briod heddyw sydd 
Mewn arch o dan dywarchen,— 

Ei henaidlar ol gweddwdod prudd 
Aeth ato ef i Eden ; 

Yn mysg y dvrfa br, ddinam, 
'Does yno neb mwy llawen, 

Neb uwch eu cân na thâd a mam 
Y teulu mwyn o Hawen. 


om cyn o, GON 


Ddaeth pen i'n cyfeillgarwch gynt 
Ar ol i'r rhai'n noswylio ? 

Aeth pobpeth heibio fel y gwynt 
Sy'n myned man lle myno? 

Nid dyna drefn ein tirion âd! 
Mae 'nghrêd yn hollol ddiogel 

Câf eto wel'd mewn tecach gwlâd 
Ei briod a John Daniel! 


JNo. N. CROWTHERs 





ŷ 





Bangor: Argraffwyd gan Samuel nd Pendref Printing Works, High-st. 


MU 





